WikipediA 

Icyoromo 


Icyoromo (izina mu cyoromo : Oromoo cyangwa Afaan Oromoo) ni ururimi rwa Etiyopiya 
(Oromiya) , Somaliya na Kenya . Itegekongenga ISO 639-3 orm. 


Contents 

Alfabeti y’icyoromo 

Amagambo n’interuro mu cyoromo 

Imibare 

Wikipediya mu cyoromo 



Alfabeti y’icyoromo 


Icyoromo kigizwe n’inyuguti 31:abcchddhefghijklmnnyopphqrsshtuvwxyz 

inyajwi 5 : a e i o u 

indagi 26:bcchddhfghjklmnnypphqrsshtvwxyz 



A 

B 

C 

CH 

D 

DH 

E 

F 

G 

H 

1 

J 

K 

L 

M 

N 

NY 

O 

P 

PH 

Q 

R 

S 

SH 

T 

U 

y 

W 

X 

Y 

z 


a 

b 

c 

ch 

d 

dh 

e 

f 

g 

h 

i 

j 

k 

1 

m 

n 

ny 

0 

P 

ph 

q 

r 

s 

sh 

t 

u 

V 

w 

X 

y 

z 


Amagambo nMnteruro mu cyoromo 

■ nama-umugabo 

■ naddheen - umugore 

■ guyyaa-umunsi 

Imibare 


■ tokko - rimwe 

■ lama-kabiri 

■ sadii - gatatu 

■ afur - kane 

■ shan - gatanu 

■ jaha / ja’a - gatandatu 

■ torba - karindwi 

■ saddeet - umunani 

■ sagal - icyenda 

■ kudhan - icumi 

Wikipediya mu cyoromo 

■ http://om.wikipedia.org/wiki/Fuula Dura 


Retrieved from "https://rw.wikipedia.org/w/index.php?title=lcyoromo&oldid=68738" 


This page was last edited on 4 April 2014, at 07:37. 

Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License ; additional terms may apply. See Terms of Use for details. 




















































































